Je, mwanadamu ana haja ya dini? 


Mwanadamu kwa hali yoyote hawezi kuishi bila Dini, na kwa sababu mwanadamu ni mtu mwenye tabia 
ya kuingiliana na watu na hawezi kuishi peke yake huku akijitenga na jamii, nae vile vile katika maumbile 
yake ni mtu mwenye dini hawezi kuishi maisha ya sawa sawa bila kuwa na dini, swala la mtu kuwa na 
dini ni suala la kimaumbile na tabia ya asili ya mwanadamu na hakuna dalili kubwa yenye kuthibitisha 
hilo kuliko ile hali ya mwanadamu kumtegemea Mwenyezi Mungu katika hali ya shida na dharura, Allah 
Ta'ala amesema, "Na wanapo panda katika marikebu, humwomba Mwenyezi Mungu kwa kumsafia 
ut'iifu. Lakini anapo wavua wakafika nchi kavu, mara wanamshirikisha." (29:65) 


Kama ambavyo mtu aliyetengeneza mashine ndiye mwenye kufahamu zaidi mahitajio yake vivyo hivyo 
na muumbaji huwajua zaidi viumbe wake na mahitaji yao, "Asijue aliye umba, naye ndiye Mjua siri, 
Mwenye khabari? "(67:14) 


Na kwa sababu Muumba ni Mrehemu na Ghafuri Mkarimu; amewawekea watu sharia ya Dini ili Nafsi 
zao zihuishwe na maisha yao yadhibitiwe, Allah Ta'ala amesema, "Enyi mlio amini! Muitikieni Mwenyezi 
Mungu na Mtume anapo kuitieni jambo la kukupeni uzima wa milele...." (8:24), 


Na kwa hilo basi hata yule ambaye anakwenda kinyume na maumbile sahihi na anadai kumkana Allah 
Ta'ala, wao ni ndani ya Nafsi zao wanajua uongo wa kukana kwao, Allah amesema, "Na wakazikataa kwa 
dhulma na kujivuna, na hali ya kuwa nafsi zao zina yakini nazo. Basi angalia ulikuwaje mwisho wa 
mafisadi!" (27:14) 

https://www.path-2-happiness.com/sw/njia-ya-saada-je-mwanadamu-ana-haja-ya-dini-kuhitajia- 

binandamu-dini 



